DAMWEHINIATS 


TORCALONUS 


YN NGWEITHIAU GLO 


9x BUE' FOX OM. deeLa Y IN EL. 


A 


LOWER PLACE PIT, BLACKWOOD. 


ee SO oD Se 


Dydd Iau, Ionawr lleg, tuag un' o'r gloch, bu 
tanchwa ddychrynllyd yn ngwaith glo Mr. Oakwood, 
Dyffryn Llynfi, trwy yr hon y collodd un-ar-ddeg o 
| bersonau eu bywydau. Ofnir mai esgeulusdra y gweith- 
'wyrfu yrachos. Cafwyd lamp agored yn ymyl un o'r 
personau gollasant eu bywydau. 
A Te wythnos yn ol, bu damwain yn Lower Place Pit, 
âckwood, eiddo Mr. Protheroe, pan y collodd pump o 
ddynion eu bywydau wrth sincio pwll. 


cyn 


,  .L6wyr Cymru, gallwn ddysgwyl 
N Eich bod chwi'n ofalus iawn 
\\ Am eich einioes, heb eich cymell 
'N _ Unrhyw foreu na phrydnawn ; 
“Bod yr hen yn gwylio'n ddyfal 
'_ Dros yr ieuainc nos a dydd ; 

Ymollynga 'r ieu'nctyd, weithiau, 
Ar fin angeu i fod yn rhydd. 


\ 
“A 


g159 











2 


Nid rhyw lwmp o gnawd ao esgyrn, 
Heb ddim arall, ydyw dyn; 

Weithwyr anwyl, o bub oe iran, 
Dwys ystyriwch hyn bob un ; 

Er i ddamwain ddryllio'r babell, 
Ne: ei gwneud yn wael eu llun, 

Mae mewn dyn ryw ran anfarwol : 
Hen ac ieuainc, 'styriwch hyn. 


Pan yn teimlo yn ddiogel, 
Heb fod neb yn teimlo braw— 
Ddim yn meddwl fod yr angeu 
Glas, â'i ddyrnod drwm gerllaw, 
Taniwyd ergyd, 'r ochrau rwygwyd, i 4 
Fe ddirwasgwyd pedwar dyn ; a 
Aeth y bywyd yno'n aberth, 
Gwnawd y cyrph yn wael eu llun. 





Trwm fu'r tro yn Nyffryn Llynfi, 
Dwys ystyriwch hyn i gyd, 

Un ar ddeg o'n cydfforddolion J 

: Yrwyd draw i'r bythol fyd ! | 

Fe fu tanchwa yn ddisymwth, / 
Chwalfa erchyll a wnaeth hon ! / 

Crynai'r ddaear dros filltiroedd, / 
Siglai'r cwbl oll o'r bron ! / 


Trwm ìawn.oedd colledu'r meistri, / / 
i.”Roedd eu colled hwy yn fawr; / 
Mae'n colledion weithiau, ’n ddiau, / 
Bron a'u llethu hwynt i'r llawry/ 
Ond roedd colli y bywydau | / 
. ^N llawer mwy na'u colled hyy; 
'Nol i'r meistriaid gael adferiad; 
Teimla y perth'nasau glwy”, 





3 


Hawdd in' bellach oll yw gweled 
Mai ansicr einioes dyn ; 
Tlawd, cyfoethog, heb wahaniaeth, 

'R ydym oll yn hyn yr un: 
““ Nac ymffrostia o'r dydd y foru,” 
Yw lleferydd grasol Duw; 
Teilwng ydyw o wrandawiad 
Astud pawb o ddynol ryw. 


Deued holl deuluoedd Cymru— 
Riaint, plant, pob oed heb ball, 
I ystyried mai peryglus 
Ydyw rhodio llwybrau'r fall: 
Y mae cellwair—tyngu—rhegi, 
Llygredigaeth o bob rhyw, 
'N uniongyrchol oll yn tynu 
Ar ddyn anfoddlonrwydd Duw. 


Bywyd sobr a rhinweddol, 
Gwerthfawrogi moddion gras ; 
Plygui efengyl heddwch, 
Tra b'om ar y ddaear lâs ;. 
Wrth fyw felly ni gawn fynwes 
Daoel wrth fyn'd trwy y byd, 
_ Wrth adael cawn ein symud 
\ Draw i barthau’r Ganaan glyd. 


\ Boed y gweddwon sydd mewn galar, 
“: O dan ofal Duw o hyd; 
Dan ei gysgod caffont drigo 
Tra b'ont yma yn y byd , 
Mae yn Noddwr i'r ymddifad 
_ Xn mhob oes ac yn mhob lle, 
Ymudirieded y teuluoedd 
Ynymgeledd Brenin ne’. ~ 








4 


Two Disastrous Accidents, 


At Llynvi Valley, on Thursday, Jan. 11, 1872, an 
the chain broke, they fell, and were instantly killed. 
explosion took place, by which eleven men lost their lives. 
The cause is not yet fully known. 

About a week ago at Lower Place Pit, Blackwood, Mr. 
Protheroe's, several persons were sinking a pit, when 
supposing all safe, they fired a shot, as they used to do; 
the wood in the sides gave way. Some escaped unhurt, 4 
were crushed awfully, and lost their lives—a man named 
W. Tovey, one of his legs became entangled in the timber, 
and he could not climb up, the water engine having been 
injured could not draw up the water, and the poor fellow 
had to see it rising till he was drowned.. The names of 
the lost are: W. Treasure, 44, wifeand 7 children; W. 
Johnson, 44, wife-and 2 children; W. Tovey, wife and 2 
children ; M. Richards, 28, single; W. Poole, 27, single. 


Though we know not at what moment 
€r what manner death will call ; 
That he will come at some period, 
' Seriously consider all: 
Act with reason and with judgement, 
Hear the warnings God does give; / 
Bow beneath the Saviour’s Scepter, . / 
And receive Him, you shall live. i, 


The ways of sin leads to destruction, ; 
Tho’ they here will promise ease ; / 
A sober life will lead to honor, 
And religion leads to peace; 
Peace with God,and peace with conscienge, 
Peace with all mankind around, 
And in death eternal safety, 
We have here a solid ground. 
GWLADGARWR. 


E, & J. GRIFFITHS, ARGRAFFWYR, ASERTAWY. 














